
Manaðarrit til stuSnincjs kirlcju og kristindómi íslendinga. 
gefið út af liinu ev. lút. kirkjufélagi ísl. í Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÓJST BJARNASON. 

15. árg. WINNIPEG, NÓVEMBER 1900. Nr. 9. 


Samtalsíundir 

v°ru haldnir á fjórum stöSum í prestaköllum j?eirra séra Friö- 
riks J. Bergmanns og séra Jónasar A. Sigurössonar í Október- 
mánuöi. Hinn fyrsti þeirra funda var aö Mountain, N.-D., í 
kirkju Víkrsafnaöar, laugardaginn 20. j?ess mán.; annar aö 
Garöar, í kirkju safnaðarins j?ar, mánud. 22.; þriðji í kirkju 
Pétrssafnaöar, þriöjud. 23.; fjórði í kirkju Vídalínssafnaðar, 
miðvikud. 24. 

Umrœðuefnið var hið sama á öllum þessum fundum : 
Ks istmtaka forfeðra vorra á Islandi fyrir poo ártim. Og 
hof séra Jón Bjarnason umrœðurnar á öllum stöðunum. Auk 
heimapiestanna í þeim söfnuðum sótti líka séra N. Steingrímr 
þorláksson fundahöld þessi, en hindraðist þó, þegar til kom, 
frá að vera viðstaddr nema á fyrsta og síðasta fundinum. 
Enginn af fundum þessum var vel fjölmennr, sem varla varð 
heldr búizt við sökum hinna óvanalega miklu haustanna al- 
mennings á þeim tíma eftir hið erviða tíðarfar á sumrinu liðna. 

Eina þýðing hafa þessir fundir alveg víst haft. þeir rifjuðu 
upp fyrir fólki í þeim söfnuðum fornsögurnar íslenzku, sein 
skýra frá upphafi kristninnar á ættjörð vorri og þeim atburð- 
urn, sem í nánustu sambandi standa við kristnitökuna. Og 
væntanlega aðra þýðing líka, þá j?ýðing, að gjöra mönnum 
Ijost, hve fjarri öllum sanni er sú staðhœfing, sem svo oft 


hefir í seinni tíð veriö haldið fram, einkum úr vantrúaráttinni, 
að kristnitaka forfeðra vorra hafi ekkert annað eða mjög lítið 
annað verið en formbreyting hið ytra. það voru á fundum 
þessum bæði af leikmönnum og prestum fœrð mörg og sterk 
rök að því, að kristindómrinn hafi verið mönnunum öllum, 
sem ruddu honum braut inn í þjóðfélag vort, hjartanlegt al- 
vörumál, enda líka mjög bráðlega borið þjóöinni, eftir að 
honum var leyfð friöhelguS landsvist, margfalda blessunar- 
ávexti. Engu að síör mátti það skýrt heyra á fundum þessum, 
aö ómrinn af rödd þeirra, er í liðinni tíð hafa verið að prédika 
þjóð vorri hið gagnstœða, er alls ekki enn dáinn út hjá lönd- 
um vorum hér. En gaman var að því, hve mikill fornsögu- 
fróðleikr kom í ljós hjá ýmsum í hópi leikmanna við þetta 
tœkifœri. I því sambandi er vert að nefna tvo menn: Sig- 
urð ísfeld í Garöar-söfnuöi og Einar Guðmundsson í Vídalíns- 
söfuði. það kemr enginn aö tómum kofunum hjá þeim, þeg- 
ar um íslendingasögurnar görnlu er að rœða. Og ef þeir leik- 
menn, sem búa yfir eins mikilli söguþekking á því sérstaka 
svæöi, halda fram einhverjum varúðarverðum skoðunum krist- 
indóminum viðvíkjandi, þá eiga prestarnir mjögervitt aðstöðu 
í trúarvörn sinni, nema því að eins þeir sé líka búnir að kynna 
sér sögurnar forn-íslenzku rœkilega og hafi lesið þær vel ofan 
í kjölinn. 

Margt gott og fróölegt rnátti vissulega læra á þessum 
síðustu samtalsfundum. En eitt þótti oss bezt og það var í 
rœðu Sveins Sölvasonar á fundinum að Mountain. Hann 
minntist á það úr Njálssögu, að Skarphéðinn, deyjandi í 
brennunni að Bergþórshvoli, brenndi sig í kross bæði á baki 
og brjósti. Skildi hann það svo, vafalaust réttilega, að það 
tvöfalda krossmark, er hinn mikli kappi á því hátíðlega 
augnabliki brenndi inn í líkama sinn, sé skýr vottr þess, að 
hann hafi dáið í trúnni á Jesúm Krist hinn krossfesta. En í 
þeim fagra vitnisburði um kristnu trúna hjá hinni deyjandi 
hetju kvaðst rœðumaðr sjá ávöxt bœnarinnar, sem Höskuldr 
Hvítanesgoði bar fram, þá er hann féll fyrir þeim Skarphéðni: 
,,Guð hjálpi mér, en fyrirgefiyðr !‘‘ þessi tilgáta hr. Sveins 
Sölvasonar er bæði vitrleg og hákristileg. Og hún verð- 
gkuldar það margfaldlega, að henni sé á lofti haldið. 



147 


Bent var vi 5 umrœöur þessar á hiö ýrasa, er ritað hefir 
verið og út komiö á prent þetta ár kristnitökumálinu til skýr- 
ingar, þar á meöal fyrirlestr séra Eiríks Briem, sem blaöið 
„Verði ljós!“ kom með í vor og ,,Sam. “ hefir áðr minnzt á, 
og þó um fram allt annað hina nýju bók eftir dr. Björn Ólsen, 
sem var alveg nýkomin hingað vestr frá Islandi, þegar fund- 
irnir voru haldnir. Gætum vér bezt trúað því, að sú bók fái 
nú í þeim parti Vestr-íslendinga byggðar miklu meiri út- 
breiðslu fyrir bragðið en ella myndi hafa orðið. Enda á hún 
það sannarlega skilið, að vel sé stutt að útbreiðslu hennar. 


Um kristnitökuna árið IOOO og: tildrög hennar. 

þetta er nafnið á riti þvf eftir dr. Björn Magnússon Ól- 
sen, er áðr er alh'a snöggvast getið. Og hefir bókmennta- 
félagið íslenzka gefið það út í minning 900 ára afmælis kristn- 
innar á íslandi. það er ekki svo lítil bók að vöxtunum, 108 
bls. í átta blaða broti. Og útgáfan í alla staði vönduð hið 
ytra, nærri því skraut-útgáfa. En mest er þó um það vert, 
hve prýðis-vel er frá ritverki þessu gengið af höfundinum. 
Aðdragandinn að hinum mikla atburði, kristnitöku þjóðar- 
innar, er hér skýrt og skilmerkilega rakinn samkvæmt forn- 
sögunum. Vitnisburðir ]?eirra eru mjög vandlega vegnir, og 
þar sern þeim í einstökum atriðum ekki ber saman mjög vitr- 
lega og hlutdrægnislaust leitazt við að greiða úr flœkjunni og 
leiða sannleikann í ljós. 

það hefir lengi þótt torskilið, hvernig það samkomulag 
gat fengizt um trúmálin tvískiftu, sem varð á alþingi íslend- 
inga árið 1000. Menn hafa átt bágt með að átta sig á því, 
hvernig á því gat staðið, að hinir heiðnu menn, sem áreiðan- 
lega á undan því þingi voru í stórkostlegum meiri hluta, 
skyldi þá allt í einu láta undan kristna flokknum og friðsam- 
lega gefa samþykki sitt til þess, að kristnin yrði í lög leidd 
sem allsherjar landstrú. Svo sem kunnugt er, hefir verið 
reynt til að skýra þetta á þann hátt, að hér hafi í raun og 
veru verið mjög lítil, nærri því engin, tilslökun frá hálfu heið- 
ingjanna. því kristnin, sem þá var haldið að þjóðinni, hafi 



tiáiega ekki verið annað en nafnið tómt. Hér hafi að eins 
verið um kristnitöku í orði kveðnu að rœða. Menn hafi hald- 
ið áfram að lifa sem heiðingjar eins eftir sem áðr. Að eins 
friðarins vegna eða til þess að hafa kristnu mennina—eða þá, 
er svo kölluðu sig — góða hafi hinir mennirnir látið undan. 
En dr. Björn Ólsen skýrir þetta mál á allt annan hátt. Hann 
heldr því fram og fœrir til þess sterk rök, mjög miklar líkur 
að minnsta kosti, að breytingin, sem varð á stjórnarskipan 
landsins út af fjórðungaskiftunum og goðorða fyrirkomulag- 
inu nýja, sem þórðr Gellir fékk í lög Jeitt árið 965, hafi haft 
það í för með sér, að myndazt hafi í landinu flokkr manna, 
óánœgðra höfðingja, sem hafi fundizt réttr sinn til hluttöku í 
landstjórninni vera fyrir borð borinn. þegar kristnin á síð- 
ustu áratugum aldarinnar tók að ryðja sér til rúms í landinu, 
þá hafi þessir óánœgðu höfðingjar fyrst til muna farið að láta 
á sér bera. því auðsætt var þegar undir eins, að hin nýja trú 
gat ekki með neinu móti samrímzt við hina þá verandi stjórn- 
arskipan, sem í undirstöðu sinni var fastbundin við heiðnu 
trúarbrögðin. þessir tveir flokkar, nýkristnuðu mennirnir og 
hinir óánœgðu höfðingjar, hafi þá eðlilega runnið saman í 
eitt. Og margir hinna síðar nefndu líka í raun og veru orðið 
kristnir í hjartans alvöru. Svona lítr dr. Ólsen á, og þetta 
leitast hann við að sanna með góðum og gildum rökum. Og 
í aðal-efninu hefir hann víst alveg rétt fyrir sér, hvað sem um 
einstöku auka-atriði í málsvörn hans kann að mega segja. 
Samkomulagið frá hálfu heiðingja á alþingi stafar þá af því, 
að hinn flokkrinn, sem augsýnilega fór óðum vaxandi, var 
meðfram pólitiskr byltingaflokkr, er hrífa vildi völdin til land- 
stjórnar til sín, úr höndum andstœðinga sinna. Til þess að 
afstýra þeirri hættu slaka heiðnu höfðingjarnir til að því, er 
trúmálin snertir. þeir vilja heldr samþykkja það, að kristnin 
sé gjörð að landstrú, en eiga ]?að á hættu, að þeir missi hið 
veraldlega vald sitt, einkum þar sem enginn var með inn- 
leiðslu hinnar nýju trúar sviftr samvizkufrelsi. En í annan 
stað slakar flokkr kristnu mannanna eigi síðr til. þeir kasta 
frá sér öllum þeim kröfum til pólitiskra valda, sem þeir höfðu 
gengið með í huga sínum að undanförnu. Svo mikið vildu 



149 


þeir leggja í sölurnar. Tilslökunin frá þeirra hálfu er sann- 
kölluð fórn í kristilegum skilningi. 

Heiðr kristnu trúarinnar hjá forfeðrum vorum vex, en 
minnkar ekki, við það að líta á kristnitökumáliö eins og dr. 
Ólsen gjörir í þessu merkilega minningarriti sínu. 

Sumar tilgátur höfundarins eru j?ó, að oss finnst, býsna 
djarfar, og hljóta víst að teljast all-vafasamar. Hann les 
stundum nokkuð mikið á milli línanna, en ávallt er það skarp- 
vitrlega gjört, og lang-oftast er rökfœrsla hans fullkomlega 
sannfœrandi. 

Höfundrinn telr líklegt, að Gizur hvíti hafi, þá er þeir 
Hjalti Skeggjason hétu Ólafi konungi Tryggvasyni því, að 
fara til íslands til þess að hjálpa málefni kristninnar þar við, 
áskilið sér yfirráð yfir landinu. En oss finnst það fremr ólík- 
legt. þessi getgáta er ekki nœgilega rökstudd.—Höfundrinn 
vefengir þann vitnisburð Kristnisögu, að enginn úr flokki heið- 
ingja hafi þorað að taka til máls á alþingi til þess að andmæla 
þeim Gizuri og Hjalta, og styðr hann þá vefenging sína með 
því, að í íslendingabók Ara þorgilssonar sé svo að Orði komizt 
um þá Gizur, aö ,,þat bar frá, hve vel þeir mæltu“, því í 
þessum tilfœrðu orðum liggi J?að, að þeir hafi talað langt um 
betr en aðrir. En oss finnst með ]?essu alls ekki vera gefið í 
skyn, að neinir aðrir hafi þá flutt rœður, og að þetta þurfi 
ekki neitt meira að merkja en að þeir félagar hafi talað 
frábœrlega vel. 

Dr. Ólsen segir (á bls. 95), að upp frá því, er kristni 
flokkrinn á alþingi 1000 hafði kosið sér Síðu-Hall fyrir lög- 
sögumann, virðist allt hafa orðið spakara, kyrrlátara, þeim 
megin. þetta er víst alveg rétt. En ef hann í raun og veru 
var sá, er lang-helzt hafði staðið fyrir málum hinna kristnu 
manna áðr, allt árið næsta á undan, sem höfundrinn líka 
heldr fram, og það all-sennilega, hví gætir þá svo lítið áhrifa 
hans þeim flokki til spektar fyrr en einmitt nú ? 

Áðr en samkomulagið um trúmál þjóðarinnar komst á á 
þinginu og meðan ákafinn var mestr hjá hinutn tveim and- 
stœðu flokkum stofnuðu heiðingjar til mannblóts, í því skyni 
að styðja málstað sinn hjá goðum sínum og fá fulltingi þeirra 



til þess aö varna því, að kristni næði að ganga yfir landið. 
Ákváðu þeir, að tveim inönnum skyldi blótað fyrir hvern 
landsfjórðung. En í annan stað höfðu kristnir menn lík sam- 
tök sín á milli. })ar varð það að samþykkt, að úr þeirra 
flokki skyldi fórnað tveim mönnum fyrir hvern fjórðung lands- 
ins hinum sanna guði til handa, ekki, eins og heiðingjarnir, 
óbótamönnum og illmennum, heldr þeim, er héti því að lifa 
]iví betr og syndvarlegar en áðr. ])essi lifandi fórn var kölluð 
sigrgjöf við drottin vorn Jesúm Ivrist. Frá þessu er sagt í 
Kristnisögu og víðar. Og enn fremr því, hverjir þeir menn 
hafi verið, er gáfu sig fram til þannig lagaðrar fórnargjörðar. 
])eir Gi/ur og Hjalti, er tillöguna báru fram, unnu heitið fyrir 
sinn fjórðung, Sunnlendingafjórðung; Síðu-Hallr og þorleifr, 
að auknefni hinn kristni, úr Krossavík í Reyðarfirði fyrir Aust- 
firðinga ; Hlenni hinn gamli úr Saurbœ í Eyjafirði og |)or- 
varðr Spakböðvarsson fyrir Norðlendinga. En fyrir Vest- 
firðingafjórðung fékkst fyrst að sins einn maðr, Gestr Odd- 
leifsson frá Haga á Barðaströnd. ])ar sýndust menn þá ætla 
að verða í vandræðum. Eftir nokkra bið gaf sig þó Ormr 
Koðránsson fram, bróðir þorvaldar víðförla, þess er fyrst 
hafði hafið kristniboðið á íslandi með Friðrik biskupi hinum 
saxlenzka. Hann bjó á þessari tíð í Borgarfirði og hafði til 
þessa ekki kristnazt. En nú bauðst hann til að fylla flokk 
kristinna manna og ganga undir fórnargjörðarheitið fyrir sinn 
landsfjórðung ásamtGesti, ef þeir vildi þiggja. Boð hans var 
þegið og hann skírðr. — Að því, er snertir heit þetta frá hálfu 
hinna kristnu manna, segir nú dr. Ólsen, að sagan sé nokkuð 
grunsöm. En ástoeður þær, er hann kemr með þeirri grun- 
semd til stuðnings, eru að ætlan vorri mjög léttar á metum. 
Ein er sú, að þegar búið sé að telja þá alla upp, er heitið 
unnu, þá sé um leið unnin upp nöfn flestallra heldri mann- 
anna, sem áðr er um sagt að hafi verið riðnir við kristniboðið 
í landinu. En var ekki eðlilegra en allt annað, að þeir, sem 
mest höfðu verið við það mál riðnir og mestan áhuga höfðu 
þar sýnt, yrði nálega sjálfkjörnir til þess að vinna heitið? Af 
þeim, sem áðr studdu að kristniboðinu víðsvegar um land, 
mundu menn á þeirri tíð, er fornsögurnar voru í letr foerðar, 



helzt eftir þessum, er nú koma fram, fyrir þá sök, aS þeir 
hafa frá upphafi verið máttarstólpar hinnar byrjandi íslenzku 
kristni. Önnur ástœSa dr. Ólsens fyrir því aS telja söguna 
um fórnargjörSarheit hinna kristnu manna grunsama er sú, 
að Hjalti Skeggjason hafi sýnt sig sem mikinn ,,veraldar- 
mann“, þá er hann, eftir því sem segir í sögu Ólafs helga, 
nokkuð löngu seinna dvaldi utan lands viS hirSir þeirra nafna, 
Ólafs Haraldssonar í Norvegi og Ólafs Eiríkssonar í SvíþjóS. 
En í þeim kapítulum sögunnar, sem vitnaö er til þessu til 
sönnunar, getum vér ekkert fundið, sem varpi þeirri rýrS á 
framkomu Hjalta, er sýni, aS hann hafi ,,annaðhvort aldrei 
unnið þaS heit að helga lifnaS sinn guði eða þá svikiS þaS“. 
Vér verSum aS muna eftir því, aS kristni þeirrar aldar var í 
mjög ófullkomnum umbúSum, og margt í framkomu manna, 
sem nú réttilega er taliö ósamrímanlegt sannkristinni trú, 
hneykslaSi þá engan. Yfir höfuð finnst oss dr. Ólsen dœma 
Hjalta harSar en hann á skiliS, þó það vafalaust ekki sé af 
ásettu ráði. Og aS því, er snertir spaugyrðið, sem haft er 
eftir Hjalta, þá er Runólfr í Dal Úlfsson rétt eftir þingiS var 
skírSr—„Gömlum kennum vér nú goSanurn að geifla á salt- 
inu“—, þá sanna þau að ætlan vorri aS eins þaS, aS maSrinn 
var merkilega fyndinn í orSum, jafnvel meinfyndinn, sem vel 
gat og getr enn verið einkenni á sannkristnum manni. 

En annars eru allar þessar aSfinningar vorar smámunir, 
sem vér ekki viljum leggja neina verulega áherzlu á. I aSal- 
efninu er minningarrit þetta prýSilega af hendi leyst og mik- 
illar þakkar vert. Og allir góSir íslendingar ætti aS eignast 
það, lesa þaS vandlega og stySja sem mest aS útbreiðslu þess. 


r 

Frá Islandi. 

Kftir sóra .lonas A, SigurJsson. 

XI. 

SíSasti kaflinn endaSi á athugasemdum um hina óhollu 
íslenzku blaðamennsku, sem Reykjavík minnti mig á, í sam- 
bandi viS hina öfugu og til þessa tíma aS ýmsu leyti óhollu 
skólamenntan, 



Hafísinn viS ísland er vondur, og rnörg haröindi, er stafa 
af hnattstööu landsins, eru raunaleg. En hin andlega hnatt- 
staSa hinnar hærri menntunar íbúanna, ísrek blaSamennsk- 
unnar og kólgan, sem af því flýtr í öllu þjóSlífinu, er þó stór- 
um mun skaSlegri og tilfinnanlegri, og auk þess einungis sjálf- 
skaparvíti. 

þtví um það finnst mér enginn skoSanamunr geti veriö, 
aS sum íslenzk blöS gefa börnum landsins stein fyrir brauS og 
höggorm fyrir fisk, aö þau hafa snúiö viö eöa reynt aö snúa 
viö þessari postullegu reglu: ,,BrœSr, veriö ekki börn í skiln- 
ingi, heldr eins og börn í hrekkvísi, en veriö fullorönir í skiln- 
ingi“ (i. Kor. 14, 20). Og þeir, sem til þekkja, lesa íslenzk 
blöS og kynnast íslenzkum hugsunarhætti almennt, vita, aö sú 
kenning, sem snýr þessu viö, er farin aö bera sinn ávöxt á 
fóstrjöröu vorri, og þaöan hefir það frœkorn fokiö alla leiö 
hingaö vestr. 

Óhamingjan sú eöa sú, sem fyrir kemr úti á Islandi, getr 
einatt haldiö vöku fyrir manni hálfar nætr hér vestr í miSjum 
Vestrheimi. Og sannarlega er ástœöa til að verða ,,and- 
vaka“, þegar um önnur eins áframhaldandi, alþjóöleg ó- 
heillaálög í hinum andlega Skuldarbardaga þjóSar vorrar er 
hugsað, sem einmitt þau, er í seinni tíö hafa komið fram í 
fslenzkri blaöa-ómennsku,—einungis aS þaS gæti þá líka hald- 
iö vöku fyrir lakasta leiötoga fólksins, vakið einhvern þeirra, 
er værast sofa og verst rœkja köllun sína gagnvart íslandi og 
íslenzkri þjóö. 

Margir kannast viö frásöguna um Lúter, er lætr hann 
eitt sinn, í gremju yfir aösókn hins illa, henda blekbyttu sinni 
út í herbergishorn í Satan, er hann hugSi hafast þar við til 
aö hindra sig frá verki köllunar sinnar. 

Veri þaS sem má um þessa sögu. En hinn ókristni andi 
illsku og óeiningar hefir á einhvern hátt náS í blek og prent- 
svertu og meö því verulega heft og hindraS þjóö vora — á- 
samt fleirum — á hennar framfara-braut og tilfinnanlega trufl- 
aö vor á meSal kristna trú ogkirkjuna, sem kennd er viS nafn 
Lúters. 

Mest langaöi mig til aö kynnast kirkjulífi Reykvíkinga og 



153 

hinum andlegu leiötogum landsins, sem þar búa. Á feröalagi 
rnínu kynntist eg um 40 guöfrœðingum á Islandi. I Reykja- 
vík vissi eg af hinum ,,stœrri spámönnum“ íslenzku kirkjunn- 
ar, og ]?á vildi eg einkum sjá og heyra. Enda gladdi sam- 
vistin með þeim og viðkynningin við þá mig stórlega, yfir 
höfuð að tala. Til flestra aðal-guðfrœðinganna í Reykjavík 
fékk eg einnig að heyra eitthvað, er opinberlega var talað í 
kirkjunni eða utan hennar, nema séra Eiríks Briem, er lá um þær 
mundir rúmfastr og eg kynntist því ekki. Ekki heyrði eg heldr 
biskup landsins, hr. Hallgrím Sveinsson, flytja neina rœðu, 
en mjög föðurlega tók hann mér. Og langt má víst leita að 
hýbýlaprúðari manni meðal íslendinga og betri gestgjafa ; þó 
það vitanlega tilheyri ekki beinlínis biskupsstarfinu, tilheyrir 
það þó biskupstigninni að parti. Við all-mikinn mun verðr 
maðr var í kirkjumálastefnu hinna eldri og yngri guðfrœðinga 
í Aþenuborg ættjarðar vorrar, þó báðir—hinir eldri og yngri— 
vilji vafalaust vinna kristindómi og kirkju allt það gagn, sem 
þeir geta. En trúað get eg því, að finna mætti enn eitt altari, 
sem skrifað stœði á : ,,Hinum ókunna guði“, að því er trú- 
málastefnuna snertir, eins þar í menntastöð íslands, sem í 
höfuðborg Grikklands forðum daga. —þennan guð (sbr.P.gj. 
17, 18) vilja hinir yngri menn — ásamt mörgum há-evangel- 
iskum eldri prestum og þar á rneðal dómkirkjuprestinum,— 
prédika þjóð sinni með miklum áhuga,— eftir því, sem á Is- 
landi mun tíðkast, eins og kunnugt er hér vestan hafs af 
„Verði ljós!“, sem er málgagn þeirrar stefnu. En naumast 
fannst mér prédikunaraðferð hinna yngri manna hafa tekið 
framförum að sama skapi sem sumt í stefnu þeirra. Hvað 
það snertir hlýt eg þó að játa all-mikinn ókunnugleik. 

I Re\ ’kjavík er vafalaust mikill móttœkileiki fyrir and- 
legan áhuga og kirkjulega framför. það leynir sér ekki. 
Getr verið, að kirkja sé ekki sótt sem skyldi og ýmislegt ann- 
að megi telja, er bendi til hins gagnstœða. En eg sá kirkj- 
una sótta ágætlega og heyrði hvervetna hina mestu þrá eftir 
andlegri framför. í raun réttri er sú löngun nú mjög almenn á 
íslandi, þó ekkert eða undr lítið verði svo úr henni. það er 
stór-mikill fjöldi, sem langar til að vantrúar-þokunni létti af, 



154 


svo birti yfir byggbum íslands, sem þráir, aö þetta ókristilega 
stóryröa-úrfelli stytti upp, sem allt andlegt líf hefir gjört gagn- 
drepa, ófœrt eða ónýtt,—-ofan af fjöllum og út í sjó sent 
hroll og stundum helskjálfta — andlegan landskjálfta — inn í 
f húsin og kirkjurnar og hjörtun. 

Hvaö sem blöðin heima kunna að segja um velgengni og 
verklegar framfarir, þá er andlega árferðið á íslandi engan 
veginn enn orðið gott, —enda á kirkjan fæst blöðin að. Ef 
trúa má sumum talsmönnum þjóðarinnar, liggr næst að halda, 
að í j?etta sirin verði aldamóta-harðindin, sem þjótftrúin lætr 
sjaldan bregðast, andleg harðindi, hallæri og fellir fyrir 
kirkjuna og kristnu trúna, og svo vildu nú sum ákvæða- (eða 
ókvæða-) skáldin kveðið hafa. En eg held, að sú Krukkspá 
hinna ,,lærðu“*) komi ekki fram. Og ,,þrátt fyrir allt og 
þrátt fyrir allt“, — öll slík andleg harðindi heima, og allar 
slíkar harðindaspár héðan að vestan, er enginn slíkr harð- 
indabragur sýnilegr í Reykjavík. Von manns, hvað lútersku 
kirkjuna á íslandi snertir, hlýtr að lifna við það að kynnast 
kristindómsáhuga margra Reykvíkinga, ekki einungis meðal 
kirkjuleiðtoganna, heldr einnig meðal leikmanna**) af öllum 
stéttum. Margir hinna helztu borgara Reykjavíkr eru trúaðir 
menn. Og ýmsir, sem fyrir fáum árum voru lítt vinveittir 
kirkju og kristindómi, þar á meðal sum skáldin vor, eru það 
nú fullkomlega. En einkennilegt er ]?að, að einn guðfrœð- 
ingr, sem er ritstjóri, lætr blað sitt brigzla einum mjög merk- 
um, stórgáfuðum manni og góðum dreng um það, að nú sé 
hann orðinn kristinn. það gæti j?ó hvergi komið fyrir nema 
á Islandi eða í íslenzkum blöðum. 

Fyrir eitthvað nálægt 25 árum gekk út frá skólalýðmun 
í Reykjavík sú afneitan og efaspeki, sem enn bólar á víða í 
J^jóðlífi voru. En nú ganga út frá höfuðstaðnum, hvað sen: 
skólunum sumum kann að líða, alveg gagnstœö áhrif, til 
blessunar fyrir land og lýð. Og trúarlíf höfuðstaðarins verðr 
bráðlega trúarlíf landsins. Aftrhvarf aldarinnar hetir loks 

*) Krukkspá pi’ eftir Jón nokkuvn, er kallaðr var „lserðj“ m. fl. 
Hann þótti göldróttr mjög. Krukkspá var r-ituð um 1640. 

f* Eg viðhefi ,,leikmenn“ liér um óvígða, þótt ,.lærðir“ sé, því það 
mun rétt, og í þeirri merking er enska orðið n laymen“ ávallt haft e 



náð til íslands. Trúarframförin, aftrhvarfiö í skaut kirkj- 
unnar, sem á sér staS á Frakklandi, í Danmörku og á NorSr- 
löndum yfirleitt, með hinu sérkennilega, er því aftrhvarfi er 
samfara, kostum þess og ókostum, hefir fest rœtr í Reykjavík. 
Ungir efnismenn, er eg þegar hefi nefnt ffesta, bæSi í þessum 
greinum og öörum, sem stundaS höfSu nám erlendis, fluttu 
þenna nýja lífsanda trúarinnar heim aftr með sér. Um áhrif- 
in kirkjulegu héSan aS vestan vil eg ekki hér tala, þó aS þau 
hafi nú fengiS nokkurn veginn almenna viðrkenning úti á ís- 
landi, jafnvel hjá flestum prestum þar. En hitt hlýt eg aS 
taka fram, að blaSiS ,, VerSi ljós! “ og ritstjórar þess, séra 
Jón Helgason og Haraldr Níelsson, eiga ekki lítinn þátt í 
þessari nýju andlegu aldamótahreyfing á íslandi. Um hinn síS- 
ar nefnda hefi eg þegar fariö nokkrum oröum og einnig minnzt 
á séra Jón Helgason, sem er hinn kennimannlegasti, heitr og 
ákafr áhugamaSr um öll sín mál og, aö mér fannst, einkum 
auSkenndr af meira ötulleik og starfsþreki en títt mun á ís- 
landi. Endrgjaldslaust prédikar hann í dómkirkjunni oftast 
annan hvorn sunnudag, — nema ef telja skyldi til endrgjalds 
vanþakklæti einstakra og hnjóSyrði, sem hann hefir fengið úti 
látið örlátlega um allt land fyrir sín vmrk. Jafn-ungr maSr 
og hann er hefir hann ritaS talsvert, auk blaðsins, sem hann 
skrifar að mestu. Einnig skilst mér, að hann hafi mikil áhrif 
á prestaskólann, sem faSir hans, og sé þar elskaðr. En 
prestaskólinn er of fámennr fyrir gagnsemi slíkra áhrifa og 
þau verSa œSi seinfœr eins og hann er nú sóttr. Og það hefir 
séra Jón Helgason vafalaust fundið og því beint áhuga sínum 
meðfram í aðra farvegi, og þaS, jrnátt fyrir yfirgnæfandi kosti, 
ekki ávallt sem heppilegast upp á síðkastið fyrir íslenzkan 
tíðaranda og Krists-afneitan, sem víöast vor á meðal er van- 
trúar-þungamiöjan. 

Eg minnti á ötulleik og starfsþrek þessa unga kirkju- 
leiðtoga. Og kirkja íslands og þjóSfélagið íslenzka þarfnast 
dugnaðarmanna. VerkamannafæSin er víðar tilfinnanleg en 
í sveitabúskapnum. Á íslandi vantar allsstaSar og í öllu 
,,verkamenn“,— menn til aö vinna. Ekki vantar þar ,,ráS- 
gjafa“, — nema ef vera skyldi þennan eina íslandsráSgjafa, 



156 


sem allir aðrir ráðgjafar eru að gjöra að engu. Sorglega 
lengi hefir það brunnið við á íslandi, að flestar umbœtr hafa 
dáið í reifum og menn hafa misst málið af ]?ögn. Hið bilaða 
kirkju- og kristindóms-ástand hefir verið bundið saman með 
lögum, ,,formum“ og venjum, svo fáir hafa þorað að snerta 
við því—nema þeir, er vildu brjóta það gjörsamlega, heldr 
en brotnu verkfœri, sem enginn vinnr fullt verk með. þetta 
vita nú eiginlega allir, þó enginn vilji segja það. það er svo 
ríkt í eðli mannanna að sofa, — liggja í andlegu dái og dreyma 
um hlutina. Eg held það sé ekki fjarri sanni, að kirkjan sé 
því eiginlega mörgum að eins nokkurs konar draumkona — 
sumum fyrir illu og öðrum fyrir góðu í draumum sínum. 

Pólitíkin, nú bráðlifandi, varð því víða œðri en kirkjan. 
Alþing varð allt, en synodus ekkert, —jafnvel í augum prest- 
anna. Kirkjulegir fundir, sem héraðsfundirnir, dóu út fyrir 
þjóðminningar-hátíðum, sem ekkert þjóðlegt hafa í sér fólgið 
nema nafnið. Kristnitökuhátíðin, haldin á sunnudag, þarf að 
haldast með hesta-ati og dansi — fyrir fólkið. Stjórnartíð- 
indin komu sumsstaðar í stað biblíunnar, , ,þyrnar“ jtorsteins 
hjá of mörgum fyrir Hallgríms-sálma, og blöðin, eins og þau 
eru sum, voru höfð til húslestra í stað góðra guðsorðabóka. 
Svo fór, að trúarhugsanir, tal margra og sumar kirkjuhreyf- 
ingarnar lutu ekki að því, sem menn trúSu , heldr að því, sem 
menn ncituSu. Einnig fríkirkjuhreyfingin varð öfug á íslandi, 
eins holl og rétt sem hún hefði getað orðið og hefir víðast 
reynzt. Menn slitu sig úr þjóðkirkjunni eins og kunnugt er, 
reiðir yfir embættaveitinguin eða gjalda-fyrirkornulagi, af 
uppreisn eða óánœgju gegn hinu ytrn fyrirkomulagi kirkju- 
málanna, en ekki fyrst og aðallega af kristilegri trúarhvöt, 
lifandi löngun hjartnanna til að skilja sig frá þjóðkirkjufélag- 
skapnum í því skyni, að geta lagt meira á sig fyrir kirkjuna 
og unnið á einhvern hátt betr að lifandi trú og sáluhjálpar- 
efnum sínum og sinnar eigin þjóðar. þetta er sögulega þann- 
ig, marg-ítrekað opinberlega í ritum og rœðum. Enda munu 
allir leiðandi menn á íslandi skiija það nema einn maðr. Og 
stundum eru hlutirnir of nœrri manni til að sjást vel og rétti- 
lega. Kirkjan verðr hvorki kirkja né fríkirkja af því einu, að 



nefna sig það, þó sumum komi það líklega til hugar. Og engir 
fríkirkjuóvinir þurfa þeir menn að vera, sem efast um andleg- 
an ágóða af fríkirkjustarfinu á íslandi eins og það enn er þar 
unnið. Enda getr fríkirkjuj^/wö verið hin rétta almennt, þó 
fríkirkju starfsemi á vissum stað sé, ef til vill, allt annað en 
holl, án þess þó að eg fullyrði, að hún sé án allrar blessunar 
á íslandi. 


Tvenn andraæli frá séra Oddi. 


I, 

Séra Jón Bjarnason, 

forseti kirkjufélags Islendinga í Vestrheimi, 

I nr. 8 af lð.árgangi .,Sameiningarinnar", Okt. 1900, verðr fyrir mér 
„Skýrsla", sem þér höfðuð flutt á kirkjuþingi í sumar, meðan eg var 
fjarverandi, þær stundir, sem þér höfðuð sjálfr leyft. Skýrsla sú 
stendr auðsjáanlega í sambandi við frásögu M r. 0. Þorgeirssonar í 
Almanaki ársins, 1899 hls. 45, og svo pésa séra Hafsteins Pétrssonar 
,,Tjaldbúðin“, auk annarra atriða íNýja íslandi á tímabilinu frá 1893 
til 1900. 

Skýrslan er hvorki nákvæm né rétt að öllu, sem ske kann að staíi af 
veikindum yðar eða minnisskorti. 

Eg vil þess vegna ekki leiða hjá mér að mótmæla þessari skýrslu 
yðar, sem villandi, úr því hún er komin fyrir almennings sjónir. 

Samtsemáðr, af því mörg kurl hljóta að koma hér til grafar, og 
staða okkar beggja alvarleg, þá ræð eg af að fara fram á, að eg gefi 
skýrslu um komu mína til Ameríku og köllun til starfa í Brœðrasöfnuði 
og gegn vantrúnni og séra Magnúsi í Nýja íslandi“ á næsta kirkju- 
þingi að Gimli 1901. 

Bið eg yðr, herra forseti, sem ritstjóra ,,Sameiningarinnar“, að 
birta þetta bréf mitt í næsta blaði hennai' í .Nóvember þ. ár. 

Icelandic River, 22. Okt. 1900. 

Bróðurlegast 

Oddr Vigfús Gíslason, 

II. 

Háttvirti ritstjóri! 

I síðasta blaði ,,Sameiningarinnar“, nr. 8., Okt. 1900, 15. ári, er stutt 
ágrip um Selkirk-söfnuð eftir Mr. Gest Jóhannsson, sem hann nefnir 
„Saga Selkirk-safnaðar 11 . 

I ágiipi þessu er margs ógetið, og menn ógreindir, sem hlut eiga að 
sögu safnaðarins; og mín þar svo minnzt, að mishermt er og óljóst. 
Verð eg þess vegna auðmjuklega að leyfa mér að gjöra athugasemd og 
skýring við þetta litla, sem mín er getið. 

Eg hefi aldrei verið kaliaðr sem prestr Selkirk-safnaðar, að því sein 
„köllun“ þýðir hér vestra, og það af þeirri einföldu ástœðu, að söfnuð- 



inum var frá upphafi funda okkar kunnugt, að eg tœki þar ekki köllun, 
fremur en annarsstaðar, framar en eg væri búinn; en eg þjónaði söfn- 
uöinum samkvæmt sérstökum árlegum samningi, að beiðni safnaðarins, 
1895, 1896 og 1897 með 10, 7 og 6 embættisgjörf'um á ári, fyrir um samið 
kaup, $10 hverja fer*, auk extraverka. Svo þjónaði eg söfnuðinum 1898 
og 1899 að parti, fyrir „frjáls samskot í kirkju“. Þessi tvö ár þjónaði 
eg að „prívat missión“ minni, að vilja vina og frænda, þött eg vissi, að 
sumum safnaðarlimum þætti það ,,leitt“, því eg vissi, að það var guði 
þóknanlegt, að han-> orð væri flutt í Selkirk, á meðan ,,köllun“ þjónandi 
prests, sem þar væri heimilisfastur, var ekki komin í laggirnar. 

Gjörið svo vel, herra ritstjóri, að birta þetta bréf í næsta blaði 
,,Sameiningarinnar“ í þ. m. 

Icelandic Biver, 2. Nóv, 1900. 

Virðingarfyllst 

Oddr V. Gíslason. 


í prédikanabók minni, er Guðspjallamál nefnist, nýút- 
kominni í Reykjavík á kostnað hr. Siguröar Kristjánssonar, og 
nú hiö fyrsta væntanlegri hingaö vestr, eru all-margar prent- 
villur, ffestar j?ó svo, að naumast hneyksla allan þorra lesenda. 
En sumar eru þó svo meinlegar, að vara þarf menn við þeim 
fyrir fram. Og af því að bókin líklega kemr í hendr sumra 
manna á undan prentvillu-skrá væntanlegri frá útgefanda, 
leyfi eg mér hér aö benda á helztu villurnar og leiðrétta þær, 
en bið menn jafnframt þegar undir eins og þcir fá bókina til 
sín að setja þessar leiðréttingar mínar þar inn á sínum stöðum: 

Á bls. 22 í 7. línu að neðan vantar inn í á eftir orðinu 
,,mestmegnis“: fara fram hjá sér, — 

Bls. 46, 3. og 4. 1. að ofan: ,,lífsskoðanir, sem birtast“ 
á að vera : lífsskoðanin, scm birtist 

Bls. 47, 7. 1 . a. n.: ,,trúarþjónustuna“ á að vera: trúar - 
lífsþjónustuna 

Bls. 55, 16. 1 . a. o.: ,,hér“ fyrir þegar 

— 117, 15. 1. a. o.: ,,sem varð“ fyrir scm hann varð 

— 175, 2. ]. a. n.: ,,að“ falli burt. 

-— 253, 10. 1. a. n.: ,,og“ á undan ,,smáir“ falli burt. 

— 288, 12. 1. a. o.: ,,öðru“ fyrir einu 

— 426, 4. 1. a. n.: ,,dauðum“ fyrir dauður 

— 484, 5. 1. a. o.: ,,að“ fyrir sem 

-— 492, 7. 1. a. o.: vantar enn á eftir ,,hann“ 



159 


Bls.497, i 5 - 1 . a. n.: ,,myrkri“ fyrir myrknr 

_ 507, 18. 1. a. o.: vantar eru á eftir ,,ákveönir“ 

_ 514, 4. 1. a. o.: vantar þcss á eftir ,,girndutn“ 

_ 516.: 10. og 11. 1. a. o.: „fullyröa þaö“ fyrir fullvissa 
alla um þaS 

_ 524, 14. 1. a. o.: ,, óendanlega ‘ ‘ fyrir óendanlegar 

— 533, 5. 1. a. n.: ,,ekki“ á undan ,,eingöngu“ falli burt. 

— 562, 8. 1. a, n.: vantar inn í á eftir ,,laufblöð“: á 

fíkjutrénu 

— 579. 15- 1. a. o.: ,,hið eina“ fyrir hin eina 

— 631, 11. 1. a. n.: ,, geti “ fyrir getur 

— 643, 16. 1. a. o.: ,,af“ fyrir og 

— 644, 3. 1. a. n.: ,,einmitt“ fyrir einatt 

— 657, 14. 1 . a. n.: ,,Hvað“ fyrir Hvar 

— 666, 7. 1. a. o.: ,,kemur“ fyrir koma 

— 677, 1. 1. a. n.: ,,í því í atriði“ fyrir /því atriði í 

— 682, 11. 1. a. o.: ,, allt af ófúsari“ fyrir allt ófúsari 

— 712, 10. 1 . a. o.: vantar meS á eftir ,,fram“ 

— 713, 19. 1. a. n.: ,,löndum“ fyrir löndunum 

Winnipeg, 10. Nóvember 1900. 

JÓN Bjarnason. 


,,ísafold“ hefir frá því í vor og þangað til í haust haft 
meðferðis ágrip af hinni stór-merku bók eftir Benjamin Kidd 
um framför mannfélagsins (Social Evolution ), sem fyrst kom 
út á Englandi 1896 og brátt gjörði höfundinn heimsfrægan. 
I kristilegu tilltiti er ritverk þetta hið dýrmætasta. Og út- 
dráttr sá úr bókinni, sem ,,Isafold“ hefir gjört, ætti endi- 
lega að koma út í bókarformi, nema því að eins, að frumritið 
allt fengist þýtt á íslenzku, sem þó ef til vill ekki kœmi fólki 
voru að meiri notum. 


,,Sunnanfari“ fór að koma út á ný í Reykjavík á síðast- 
liðnu vori, vel og vandlega úr garði gjörðr, undir ritstjórn 
þeirra Björns Jónssonar og Einars Hjörleifssonar. í Júlí- 
blaðinu fyrra eru myndir af þeim séra FriðrikJ. Bergmann og 
séra Jónasi A. Sigurðssyni ásamt greinum um hvorn þeirra 
fyrir sig. 



i6o 


Biskupinn yíir íslandi, hr. Hallgrímr Sveinsson, hefir 
níe6 einkar hlýju bréfi til skrifara kirkjufélags vors, séra 
"Björns B. Jónssonar, kvittað fyrir kveðju-ávarpið til kirkj- 
unnar á íslandi frá kirkjuþinginu í sumar, sem leið, út af níu 
hundrað ára afmæli kristnitökunnar. jtetta bréf frá biskupi 
hefir séra Björn sent oss til birtingar í ,,Sam. “ og kemr það 
væntanlega í næsta blaöi. ,,Verði ljós!“ hefir þegar birt 
Ávarpið eftir ósk biskups — í Október-blaöi sínu. Ávarpið 
var skrautritað af hr. Frank Johnson í Minneota. 


Hr. Sumarliði Sumarliðason, gullsmiðr, sem að undan- 
förnu hefir átt heima í boenum Milton, N.-D., en nú hefir ný- 
flutt sig vestr að Kyrrahafi, gaf rétt áðr en hann hafði bú- 
staðaskifti bókasafni kirkjufélagsins 24 bcekr, sumar í fleiri 
bindum en einu, flestar á dönsku, allar nýtilegar, sumar 
mjög rnikils virði. Skrá yfir bœkr þessar kemr væntanlega í 
næsta blaði ,,Sam. “ þær eru enn í vörzlum séra Friðriks J. 
Bergmanns. — Gefandinn á hjartanlega þökk skilið fyrir þessa 
höfðinglegu gjöf. Vonanda, að ýmsir góðir menn verði til 
þess að feta í hans fótspor. 


Samskot til missíónarsjóðs kirkjufélagsins, tekin á guðs- 
þjónustufundum til minningar reformazíóninni nálægt síðustu 
mánaðamótum í prestakalli séra Björns B. Jónssonar, hafa 
orðið helmingi meiri en árin á undan. það er gleðilegt og 
gott til eftirdœmis fyrir aðra söfnuði vora. 

Hjá ritstjóra ,,Sam.“ fást nú íslenzkar biblíur og nýja testament frá 
brezka biblíufélaginu. Biblían kostar Sl.45, nýja testamentið 60cts. 

,,EIMREIÐIN“, eitt fjðlb \'ttasta og skemmtilegasta tímaritið á ís- 
lenzku. Ritgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. 
Fæst hjá H. S. Bardal, J. S. Bergmann o. fl. 

„ÍSAFOLD 11 , !ang-mesta» blaðið á Íslandi, kemr út tvisvar f viku allt árið; kostar 
f Ameriku $1.50. Halldór S, Bardal, 557 Elgin Ave,, Winnipeg, er útsölumaðr 

,,VERF)I LfÓS !“— hið kirkjulega mánaðarrit feirra séra Jóns Helgasonar 
og Harrlds Níelssonar í Reykjavik — til sólu í bókaverzlan Halldórs S. Bardals 
í Winnipeg og kostar 60 cts. 

,,KENNARINN -1 , mánaðarrit til notkunar við kri.tindómsfrceðslu barna i sunnu- 
dagsskólum og heionahúsum; ketnr út í Minneota, Minn Argangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts Kitstj >ri séra Björn B. Jónsson. Utg. S. Th. Westdal. 

„SAMEINI VGIN“ kemr út mánaðarlega,l2 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
arg.; greiðist fyrir fratn. —Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada. — utgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj ), Friðrik J. Bergmann, Jón A.BIöndal, 
R rnólír Marteinsson og Jónas A. Sigurðsson. 

FRENTSMIDJA LÖGBERGS — VVINNIPEG. 



